






WYFYRDODAU CWYNFANUS; |U 





AR OL Y 













ì “ yn ì 7 RR a 
Ŵ “ PARCH. T. GRIFFITHS, :: 
4 i Ŷ 
GWEINIDOG YR EFENGYL; YN MHLITH. g 
; YR ANYMDDIBYNWYR,” a 
bwr YN HAWEN, GLYN, BRYNGWENITH, A'R 
î BRYNMAIR, 
& 
SWYDD CEREDIGION; 
> Yr liwn a hunodd yn yr Arglwydd, ar nos Sabbath, y 24ain 
Yv o Fehefin, 1898; wedi bod yn trenlio yr holl ddydd yn 
il. gweini yn ngwahanol ranau gwaith ei Arglwydd ; 
' | | YN 54AIN OED, 
u GAN Y 
PARCH. W. MILES, 
î tT 
h 


M| “Gofid sydd arnaf am danat ti, fy mrawd Jonathan: cn iawn 
" fuostgenyf fi.” 2 Samuel 1. 26. 


ŵ 


/ 
Î 















A, ABERTEIFI: 
ARGRAFFWYD GAN ISAAC THOMAS, HEOL-FAIR. 


w^ AA 





1839. 









i 









WE —— YR 


Z j 7AM d 
| A^ y L 
7 M gaf ; o 7 AZ_d]U 





a', 


Myfyrdodau Cwynfanus, &c. e 





Ân brydnawn-gwaith, yn fy annedd, 
Daeth i'm clustiau newydd trwm, ” 
Ac mae llawer 'nawr o'i herwydd 
A'u calonau fel y plwm; bL 
Âm fod uno wylwyr Seion. 
Wedi gorphen ar ei daith, 
'Hedodd adre” trwy'r ehangderau 
Draw i dragwyddoldeb maith, 


2 Thomas Griflìths o'r Glynarthen, 
Gyda galar d'wedaf hyn, 
Mwy ni welir yma'n teithio 
Mewn anialwch yn y glyn; 
Ar y chwechfed o Fehefin ,* 
Mewn Cymmanfa ar y llawr, 
Dyna'r tro diweddaf gwelais, 
Ydyw iaith rhyw filoedd nawr, 
9 Mae'r Brynmair, ac mae'r Bryngwenith, 
A'r Glynarthen yn gyttun, “ 
Ac mae Hawen gyda hyny dd 
'N griddfan am eu hanwyl ddyn; 
Mae Glandwr ac mae Pontgarreg, j 
Lle bu droiau'n holi'r plant, . 
Heddyw'n cwynfan ac och'neidio 
Herwydd myn'd â'u hathro bant. 
ee Sn HUU 0 
* Cynnaliwyd Cymmanfa ar y pryd yn Brynmair, ” 

















sp 

4 Capel Drindod, nid yw yno, 
Yn cyhoeddi perlau'r iawn, 

Digon Duw i ddyn colledig 
Yn yriachawdwriaeth lawn ; 

Na, fe giliodd draw i rywle, 

5 I ororau'r nefoedd fry, 

Nid oes mwy trwy'r holl eglwysi U 
Ond coffhau y manau bu. 

5 Pedair blwydd ar ddeg a deugain, ' 
Gafodd yn y byd i fyw, 1 

Naw ar hugain lawn » hyny. | 
Bu'n bugeilio eglwys Dduw; 

Daliodd atti yn y tywydd, y 
Yn ddigloífni trwy'r holl daith, U 

Mae ef heddyw'n peraidd ganu 
Wedi gorphen ar ei waith, 





$ Ca'dd ei urddggpan yn ieuangc 
Fry yn Horeb, mynydd Duw, , 
Fe fu yno am bum mlynedd 
Yn pregethu'r Iesu gwiw ; 
Ar ol hyny fe symmudodd 
At ei ewythr i'r Drewen, 
A llafuriodd trwy'r cyffiniau 
Nes ei lanio draw i'r llen. 


7 Yr oedd ganddo dri dymuniad, 
Nis anghofir hyny mwy, 

Cystudd byr amarw gartre, 
Ar ol cofio'r Oen a'i glwy' ; 

Cafodd hyn—pa beth na chawsai 
Gwr mor enwog gan yne'? 

Gwledda yma yn y boreu, 
A swpperi draw yn nhre. 

8 Calon rwydd ac aberth boddawl, 
A rhagoriaeth goleu'r gair, 

Oedd y pyngciau olaf draethodd, 
Pregeth ragor mwy nis cair ; 








â 
A therfynodd gyda gweddi, 
Cyn i'w dafod fyn'd yn fud. 
Am i egwyddorion Beibl 
Ymledanu dros y byd. 
9 Ary Sabbath ola” o'i fywyd, 
'R oedd yn Hawen gyda'u waith, 
Yn gweinyddu a phregethu 
' Mewn rhyw ber nefolaidd iaith ; 
Gwedi hyny'n ol ei aifer, 
Yn pregethu yn y Glyn, 
Cadw seìiet wrth ffarwelo. 
'R tro diweddaf 'r ochr hyn.* 


10 Hed, fy awen, fel y fellten. 
Gwel e'n awr yn nghwm'ni'r Oen, 
Gweithio'n galed ar y Sabbath, 
Cyn dydd Llun yn mynwes Ion; 
Y pedwerydd «lydd ar hugain 
O Fehefin ca'dd e'r cledd, 
Yn mhen tridiau wedi hyny 
Rho'w'd ei gorph ef yn y bedd. 


11 Dydd yr angla” byth mi gofîa, 
'R dorf ymgasglodd wrth y tŷ, 
Pryd gweddiodd Jones o Saron, 
Nes y toddai pawb o'r llu; , 
Ynawyth o weinidogion... 
Ai â'r marwol i'r tŷ cwrdd, 
Lle bu lawer gwaith yn gweini 
I'r gyn'lleidfa wrth y bwrdd. 


12 Daniel Thomas, Penrhiwgaled, 
A erfyniai fendith Duw, 

Ac am gymhorth i'r cenhadau 
Ddweud yn sobr wrth y byw ; 








* Gellir dweud i'r gwas bwn i Grist, fyned o'r 
areithfa i'r orsedd. 1 











i 
| 
| 


| hy. 
Felly, Davies, Aberteifi, 

Ai'n ddifrifol iawn i'r Jan, 
Ac a draethai gyda dagrau, 

Am y galar sy'n mhob man, 
19 Galar Juda am Josiah... 

' Ydoedd sail ei araeth ddwys, 
Ac mae lluoedd yn y profiad 

Am fod Griffiths dan y gwys; 
Evans, Hebron, wedi hyny, 
" Gyda drych-feddyliau llawn, 
A gynghorodd bawb i gredu 

Yn y Person roddodd iawn, * 





ì î4 Huno ynddo oedd y testun, 


_ A. gorfoledd yr ail gwrdd, 
Yna gweddiodd Rees, Pencadair, 
Mewn modd tyner cyn myn'd ffwrdd ; 
Nawr gorch'mynwyd ymwasgaru, 
I'r ardd gladdu yr ai'r llu, 


“ Felly, rho'w'd ei gorph i orwedd, 


Mewn bedd newydd wrth y tŷ- 


15 Cyn rho'i llwchyn ar y coffin, 
'Traethwyd araeth gryno dde' 
Gan y Doctor Thomas Phillips, 
Mewn modd hwylus wrth ylle; 
Yna'r parchus Griffiths, Horeb, 
Dr'odd at Lywydd nen a llawr, 
Gan gyflwyno'r praidd galarus, 
I ofal mwyn y Bugail mawr. 
16 Yna'r pridd i'r pridd ga'i fyned, 
Yntau'n gorwedd yn y fan, 
Yn ddigyffro yn yr amdo, 
Hyd nes galwo'r floedd i'r lan ; 
Gwedi gosod pethau'n drefnus, 
“Mor anhawdd oedd myned ffwrdd, 
Ond mae'n felus cofio'r boreu A 


. Ceir cyd-wledda wrth y bwrdd. 








PEI i CED — 


6 


17 Claddfa'r Glyn, pa fodd y cefaist, 


Fath anrhydedd i dy ran, 
Cael i'th grombil wr mor enwog, 
Parchus gan y cryf a'r gwan; 


' Gwr i Dduw wrth fyw oedd Griffiths, 


Gwr fu farw yn ei hedd, 
Gwr gaiff godi ar eì ddelw, 
Ar ddiwrnod dadclo'r bedd. 


18 Enwog oedd mewn Cymdeithasau 
Er lledanu 'fengyl Duw, 
Ac ymdrechai gydag egni 
Ddanfon Beiblau i ddynolryw; 
O! 'i areithiau dwys a'i ddagrau, 
Yn y Cymdeithasau hyn, 
Mynych d wedai, Dyma arddrych 
O gymmundeb Seion fryn. 


19 Yr oedd ganddo, tra bu yma, 
Laeth i'r gweiniaid yn y gâd, 

A chyhoeddai athrawiaethau 
Dyfnion byngeiau yn y gwa'd; 

'Roedd yn llyin yn erbyn pechod, 
Tirion i'r toddedig rai, 

Ond mae heddyw dan y gweryd 
Obry yn y gwely clai. 

20 Colled byd a cholled eglwys 
Ydoedd colli'i gwm'ni e', 

Colled pawb trwy'r holl ardaloedd, 
Colled Priod ynddible; 

Colled mawr i'r claf a'r clwyfus, 
O 1i dynerwch i'r rhai hyn, 

Mae ef heddyw, nid wy'n ammau, 
N derbyn gwobrau Seion fryn. 


21 Colled pagan draw yn India, 


Y doedd colli'r enwog hwn, 
Colled hen a llesg, methiedig, 
Rhai'n a helpai dan eu pwn; 









7 


Colled mawr i'r weryn ieuangc, 
Ie, plant yr Ysgol Sul, 

Fe'u hannogai gyda dagrau 
Gadw 'r hyd y llwybr cul. 


" 29 Colled plant ymddifaid Trefdraeth, 
; Ei berth'nasau'n ol y cnawd, 
Bu'n ymgeledd tirion iddynt 
Gwell na thad na mam na brawd, 
'R o'w'n yn teimlo'u gwel'd yn wylo 
1. Dydd yr angladd, yntau'n fud, 
Hwy'n ymado, yntau yno, 
k 'N dawel yn ei wely clyd. 
29 Mrs. Griffiths, paid galaru 
“. ^ Na gofidio fwy na mwy, 
Mae,ef heddyw yn ci elfen, 
Gartre'n iach heb boen na chlwy'; 
“ _ Ca'dd y drws o'th flaen ychydig, 
Ti canlyni maesolaw, 
4. O mor ddedwydd ail gyfarfod 
Fyth ar dir y bywyd draw. 
24 Ar ol gosod lawr yr hanes, u 
'Nawr 'rwy'n llamu dros y mur, Ur 
Gwel'd ei enaid mawr yn chwarau, 
/ Draw yn ngwlad y cariad pur; 
“ Mynych soniai am eneidiau, (o 
Pan oedd yn y tŷ o glai, a 
< Eubod yn tyfubythmewngwynfyd 
Neu'n helaethu yn y gwae. 
































25_ Enaid mawr oedd ganddo yma, 
“7 _ Diau 'i fod ef heddyw'n fwy, 
Treiddio'n mhellach i ddyfnderoedd 
Rhinwedd Aberth marwol glwy'; 
«. Mynych soniai am Galfaria, 
Ac am haeddiant gwaed y groes, 
Mae ef bellach yn y mwyniant, 
Heb un gofid, poen na loes, 








- 








yr 


Pr 


“gy” 


i 


JDD 


a, 


o Z FF” 7 FD 


ga 


Z 
7 


MF 





yr m^ 


;7 


F 





0 





a 


FM O. 8 
26 O mor ddrylliog. yw fy enaid 
— Herwydd colli cyfaill gwir, 
'Hedodd draw i drag wyddoldeb 
Minnau yn yr anial dir; 
Miloedd gofia'r gair diweddaf 
Roddodd allan yn Brynnair,* 
?Mhen ychydig wedi hyny 
Aeth i wlad y delyn aur: 
27 O gyfeillion ieuaingc anwyl 
Cofiwch eì gynghorion dwys, 
Pan mae/i dafod wedi glynu Ua 
'N ddistaw obry dan y gwŷs, 
Roedd yn brefu am eich ewm?ni 4. 
Panoedd yma, i gario'r groe$3. 
Ni chewch gynghor mwy o'i enau, 
Tra parhao dyddiau cho063...... ' 
28 Frodyr siriol, trwy'r eglwysi, 
Wrth derfynu d'wedaf hyn, 
Er ich' golli bugail-ffyddlon, 
Byw yw'r Oen fuar y bryn; 
Fe sy'n codi'r is-fugeiliaid,> » 
Fe sy'n gwylied dros y. praidd, 
Llefwn lawer am ei Ysbryd 
i'n gwrteithio frig a gwraidd. 





“Ffarwel, gyfeillion anwyl iawu, 
Dros ennyd feclhanni madawn; 
Henffych i'r dydd cawn etto gwrdd 
Yn Salem fry oddeutu'r bwrdd. 


DIWEDD, 





Isaac Thomas, Argraffydd, Aberteifi, 





cadu ans 














